૮૬૦૮ 






ધર્મોચાર્યનો વિખવાદ 
મ૦ ગાંધીપર આક્ષેપ 


હિદુસ્થાન પત્રમાં પ્રસિક્ધ થયેલા અમલેખનોા સ ગ્રહ 


રમણીક અ. ષ્હેત્રી / 


ખ્રિસ્તાખ્ટ 9૯૨૬ વિકમ્‌ાખ્દ 1૯૭૭ 


મલ્ય રૈ ક ૦-૨-૬ 


દા. 
સિ & 


આ અ. 
હ“ અમદાવાદ જ 
સા ડિ નિ 


હી. 


ગૂજરાતી કૉપોરાઈટ-સંપ્રહ 


ઈ્મ્લ્ન્ન 


મુખઇ કોટ તબર ૧૨-૧૬ ખે'ક સ્રીટ વાળા મકાનમાં 
ધી “હી'દુસ્થાન” પ્રેસ, છાપખાતામાં ધી હી'દુસ્યાન 
લીમીટેડ માટે, રા* છોટાલાલ પરશેતમદાસ 
મંરૈતાએ છાપ્યુ' છે અને તેજ ઠેકાણેથી 
પ્રગટ કયુ” છે. 








મૂઝ વિચાપીટ મંચાણય 


| મશમી કોંથી્રિટ વિમામ ?, 


અસ્્માજ ૫1૫૮૦૯ દ 


“૫ ૫૫. ““ષ 
પુસ્તવનું નાર ૬/1! /સનઃ |વ૯ઝવઃદ 


થયી ૪૨.2" | 





અચશ્રોક્તિ. 


શ્રી શારદાપીઠતા શ'કરાચાર્યોમાંતા એક શ્ર 
ચાજ રાજેશ્વરાચાયે,--તુા।ગપુર કોંગ્રેસના માનનીય 
પ્રમુખને એક પત્ર લખ્યા હૈત્તા, જે “ટાઇમ્સ' અને 
બીજ સામવિક પનતેો.માં પ્રસિદ્ધ થય હતે!. 2પ 
પત્રના પ્રત્યુત્તર રપે “હિ'દુસ્તાત' માં લખેલા અગ્ર 
લેખોનો આ સ'ગ્રઉ છે. વત'માત પત્રમાં લખાયલ! 
તેખની ભાષા સરણી, પૃસ્તકની ભાષા સરધી ડરતાં 
જિન્ન હેય છે, નયે કહેવાની જરૂર તધી. સ્વામી ચી 
ન! પત્રની તકલ સાથેજ આપવામ| આવી છે ડૅ 
વાંચનાર તેમના વિચારોની તુલના ખોતે પણુ 22! 
શકે. એ પત્રમાં, ખોટા આક્ષેપ, વદતે વ્યાથાડ, 
અ'ત્યોજેનતી ખોટી સખ્યા, અને અવાંચંઈન વાતા- 
વર્‌ણુ વિષે અન્ઞાન તરી આવે છે. 
સ્પર્શાસ્પશ' ત? સ'બ“ધમાં,. કે સાતિના વિષયમાં 
આપણે પ્રાચીન ઇતિહાસ અને ધમ” પુસ્તકે 
નિરીક્ષણુ કરતાં, તેને અનુમોદન આપે તેવુ, ક'* 
જણાતુ* નથી. અત્યારની કનન્‍્મસિદ્ અનેક ન્યાવે! 
પૂવે" નડતી, એ સ્પછ રીતે [સદ ધદ શકે છે. પ્રમા- 
ણે।થી આ દર્શાવવા વત્ન કયો છે. આ લધુકૃતિમ!ના 
વિચાર હિ'દુસમાજમાં ઝેન અતે સહાનુ'મૂતિ જેર, 
સવ ભતિઓતે ઉન્નતિ સાધવાનો માર્ગ નિષ્ક"ટડ 
ચાય, એ ગભ દિશામાં વિચરવ અભિલાષા ન્નગ્રત 
કરે, તો લેખક પોતાના પ્રવત્તતે સાથ' લેખગે 
મુ'બઇ. ર 
માધ શુદ ૧. ,- રમણીક અ. મહેતા? 
૧૯છછ, ર 





*)- 
શ્રીમન્‌ શકરાચાર્ચનો પત્ર. 


ન૪"ર૮- 5૪ ૨/“શ બ. લઈન 


મ૦ ગાંધી ઉપર આરેપષ* 





ન 


ઝુજરાતર્માં શ્રી શારદાપીઠની ગાદીએ 
હાલમાં બે શા'કરાચાર્યો છે. ત્તેમાં એક 
શ'*કરાચાય” અસલની ઠડ્ઠારકાંની ગાદીએ જે. 
તેમણે નાગગ્નુર્માં મળેલી કેાગ્રેસમાં હાજર રહી 
અસહકારને અવુમાદન આપતાં બાઠાણુ અને 
બાહ્મણુતરેી। વચ્સે એખલાસ થવાની ઉમેદ 
બતાવી છે તથા વિર્ઘાધીઓને શાળા, પાઠપગ્રા- 
ળાઓઆમાંથી ઉઠાડવાની હિમાયત કરી છે.* ત્યારે 
ખબીન્ન શષકરાચાયે- ખેડા જીલ્લાના ચડલાશી 
સુકામેથી પોતાના એનન સેજ્ેટરી માફતે નાગ- 
પુર મુકામે કાંચેસના પ્રમુખ ઉપર નીચેનો! સ'દેશે। 
મોકલી સમાજ સુધારા તરફ પોતાનો વિરોધ 
બતાવ્યો છે.. 

.. જ હમણા જણાવવામાં આવે છે કે કાંચેસમાં જનાર 
શ્રો રૈદારટદાપોડના શી [ત્રવીકમતીર્થ ન હતા, તેમન શ્રી રપજ 
રાજેશ્વર પણ્‌ ન હતા, પરતુ સ્વામી શ્રી ભ્રારતી કુષ્યુતીથ , 
અને કરષીર મડના ૨ કરાચાર્ચ ડો૦ ઝુર્તકોડી હતા. 





૦)2» 


અસહકાર તરફે સહાનુભૂતિ 

શ્રીમદ્‌ શા'કરાચાય જએ મને કોંગ્રેસના 
નૈતાઓ તયા કાય'વાહકોને આશિર્વાદ સમોકલન- 
રાનુ' ફરમાવ્યુ' છે. હેઓ શ્રી ઇચ્છિત ઉદ્દેશ્વની 
પ્રાપ્તિ માટે શરૂ થયેલાં ચળવળ અને કોંગ્રેસના 
કાય"ક્રમને સ'પૂણુ ફતેહ ₹ઇચ્છે છે. સ્વદેશ હિત 
મારે રાર થયેલી અસહકારની ઉમદા ચળવળ 
સાથે તેઓશ્રી સ'પણું સહાનુભૂતિ ધરાવે છે અને 
તની સિહ્દિ માટે કોન્ગ્રેસ તથા સ્વદેરાનતે સહાય. 
થવા પ્રભુને પ્રાથે” છે. 

અ_'ત્યજ સ્પર્શને, વિરોધ 

કૉંગ્રેસના કેટલાક આગેવાનો એકદમ સુધા- 
૨ક હેપ્ને એવુ' ધારે છે કે હિ'દુઓમાં વણુાં'તર 
લસની રૂઢી શાર્‌ કરવાથીજ-સ્વદેશને છૂટાપણુ મળશે, 
ત્યારે બીન્ન-ઓ એવે સમત ધરાવે છે કે અસ્પ- 
સ્યોનો સ્પશ કરવાથી તથા તેમની સાથે ભળ- 
વાથીજ માત્ર હુ"દ બ્રિટીશ ગુલામીની જ'સરીમાંથી 
રાજદ્દારીડુરીતે મુકિત મેળવા શ્રકરો. એ બન્ને 
મત હિ'દુપણાને તથા હિ'દુ ધમ ને તુકરાનકારક 
છે, ત્રીનન વર્ષ ઉપર જયારે કોંગ્રેસની ખેડંક 
કલકતા મુકામે મળી હતી, ત્યારે અસ્પસ્‍્યો સાથે 
શેળભેળ થવાની તરફેણમાં ઠરાવ રજુ કરવામાં 
આાવ્યો દત્તે. તે પછીની ક્રેંગ્રેસના પ્રમુખ ૫*૦ 


૪ ?ર્ટટ 


સદનસમસેોહન મસાલવીયઈછ ઉપર થમદ રાકરાચાયેજ 
તારનો સ'દેશે! સેદડ્લી કૉચેસન; આગેવાનોને 
ધામિક ખાસતમાં લગારે આ“ નહી મારવાનુ" 
જણાવ્યુ હતુ”. કેઝેસ કવળ રાજદ્દારી મડળ 
છે, અને તેનો દદેચ કરત સ્વંદેશને ર[જદ્દારી- 
પણુ' અપાવવાનો છે, તેધી તેઓશ્રો અવુ” ઇચ્છે 
છે કે, કાંચેસે ધામિક તથા સ;.માજીક-ધામિક 
નાજુક સિદ્ધાંતોને! (વિચાર કરવે! ઘગતે! નથી. 
ગાંધીલ્ડ ઉપર ગઅપક્ે"પ. 

દદાજા( નવર, સર [ફ્રિાજશાહ 
સહેતા, ગો।ખલે,લે$ઃમાન્ય!તીલક જેના, જિ'દઅને 
પ્ંગ્રેસના સ્કગવાસી નેતાઓ સ્વદેરાને નાટ ભારે 
જણહેમત ઉઠ્દવીને અઃ સત્ય સમિ ત્યજ ગયા છે 
અને લવે મી૦ ગધી હુ*૬ન) જવન અને આત્મા જ 
નહી, પશ'્ગ ણિ'દના રાઝ્દાર! એળીઆના મુખ્ય 
સ*ચાલક બતેલા છે. તેમના સાનની ખાતર 
એટલુ" ડણહેવુ' જો'ઇએ કે તેએ સ્વદેશની ખાતર 
સાચા હૃદયથી કા!ઃ કરનારા છે, પર'તુ એટલુ” 
મનમાં રાખવુ" ધટે છે કે, હિ'દતુ* હિત અને 
ઉર્માત કેવળ ધમ ના સ'ગીન પાયા ઉપરજ 
આધાર રાખે છે. વળી એ પણુ કહેવુ" ધરે છે 
કુ, સ્વરાજ માટેની મીન ગાંધીની કલ્પના તે 
આ દેરામ! કોંગેસ તથા શિક્ષિતવગ' જે દષ્ટિએ 


કામ કરી રહેલ છે, તે કરત: સદ'તર જુદી છે. 
વળી એ પણા લક્ષમાં રાખવુ' જોઇએ છે કે મીન 
ગાંધી કરતાં કેોન્ગૅસ વધાર. મહાન છે અને દેશ 
કાન્ગ્રેસ કરતાં પણુ વધારે મહાન છે. મીન 
ગાંધીના વિચારો ઘણુ!જ વિચિત્ર રીતે એકપક્ષીય 
અને અવિચારી છે, એટલે તેને કેટલુ માન 
આપવુ” નથા હિ'દનુ' ભવિષ્ય ધડવઃના કામમાં 
તેમની સરદારી કેટલે સધી સ્વીકારવી તે નકકી 
કરવાનું કામ દેશનુ છે. 

સીત ગાંધીએ ધસ ઉપરની શ્રધ્ધા 
ક ગુમાવી છે. 

જેકે શ્રીમદ્‌ શકરાચાય ને સીન ગધદંધીના 

રાજદ્દારી વિચારે! સાથે ક"ઇ લેગા દેવા નથી, 
પર'તુ મો૦ ગાંધી પોતાની ચળવળ માટે રાજદ્દારી 
ક્ષેત્ર છોડીને ધામિ- ક બાબતેદમાં માથુ મારે છે 
અને અસ્પસ્યત્વના ઘણાન નાજુક સવાલને 
ચચી* એમ માને છે કે હ'દુ ધમ'ચાસ્્રામાંને 
અસ્પૃસ્યત્વને। વિચાર પાપમય છે. સા૦ ગદધીએ 
ખરેખરા શ્રહ્ધાળુ હિ'દુઓની નાડ પારખ્યા વિના, 
જે વિઠ્દાન ત્કષિઓએ !|હુ*દુ રાસ્ત્રા રચ્યાં છે ' 
તેમને પોતાના “નવજીવન?ના અ'કમ! સેતાન 
તરીક વણુવી પોતાનો અભિપ્રાય બેધડક ન્નહેર 
કર્યો છે. એ તોંધવુ' ધટે છે કે મી૦ ગદધીએ 
હિ'દુ ચાસ્ત્રાતી આતસામાંથી પોતાનો વિશ્વાસ 
ગુમાવેલો! હોવાથી તેમણું અત્યાર સુધીમ! કાઇ 


પણુ કામ કરે ચળવળમાં કદિપણુ વિજ્ય મ્રાષ્ત 
કયા” નથી. * 


૦1ન્‍- 


ગાંધીજ ઉ'પપર વિરોષ આરેાપ.- 

હિ'દના સુમારે રર કરાડ હિ'દુઓમાં 
અસ્પૃશ્યોની સ"ખ્યાને લગભગ છ કરોડ સ્ટટલી 
ગષણાવવાસાં સીન ગકંધીએ અતિશયેો|કત કરી છે 
ગમે ધણુ*જ દીલગીરીભયુ” છે* એમ કરીને તે 
'હિ'દુઓમાં ધિઃકાર અને ખરાબ લાગણી ઉત્પન્ન 
કરવા માંગે છે. સામાન્ય રીતે આ યુક્રિત 
ખીસ્તી મિશનરીઓ અસ્પૃશ્યાને ખીસ્તી ધમ'*માં 
લેવા સારૂ અમલમાં મુકે છે તેવી છે, સવુસ્મ્ટતમાં 
અસ્પૃશ્યોની બીજી કેટલીક ષેટા ન્યાતો અને 
પેટા વિભ્માગાનુ' વણુન કરેલુ” છે, તેમાંથી માત્ર . 
ટેડ, ભ્'ગી અને ચમાર સિવાય ખીન્નઓને 
આજકાલ અડડવામાં આવે છે. 


અએ'ત્યજે "પાંચ લાષખ્મજ છે ? 
સીન ગાંધી લગભગ રર કરાડ હિ'દુઓની 
ધ્ામિ"ક લાગણીનો વિચાર નહી'* કરતાં માત્ર 
પાંચ લાખ કે એટલાજ અ'ત્યજો તરક પોતાની 
સહાતુભૂતિ બતાવી, એવુ” ધારે છે કે જ્યાં સુધી 
અ'ત્યજો સાથે ખીન્ન હિ'દુએ ભળરે નહી” ત્યાં 
. સુધી હિ'દ રાનદ્દારી રીલે કદી પણુ સ્વત-ત્ર 
નહી" થાય તે વિચિત્ર અને નવાઇ જેવુ* છે. 
રૃશી બીડી પીવાની સલ્રાહ. 
શ્રીમદૂ શકરાચાય વળી એવો પાકે વિચાર 
ધરાવે છે કે, હિ'દ અ'ગેજેની એડી તીચે છુ"દાઇ 
રસ્ક્ષેણ નથી, પર'છુ વતમાન સ'સ્કતિથી છુ'દાઇ 
સપ છે. તેઓશ્રી એવુ* ઇચ્છે છે કે હદના 
કશ્ેતાતા સુધારકો “અમને શિક્ષિત્તાએ પશ્ચિમની 
*અએજત્નની એકટર સખ્યા, વસ્તીપત્રક મમાણે 
પ,૩૨.૦૧૬,૧૩૨ છે. દે દ 





૪ 


સ"સ્કતિતુ* અનૃકરણુ કરવાનુ" છોડી દઇ શુદ્ધ 
અને સાદા હિ'દીએની માફક *હૅવુ' જોઇએ છે. 
હુ"દીઓએ સ્વદેશી વસ્તુઓ ઉપર પ્રેમ રાખવો 
જોઇબજ છે. તલેમણુ વળી પરદેશી બીડીઓને બદલે 
દના બીડીઓ વાપરવી જોઇએ છે, તેમણે પાટલુન, 
સેરશ્વ, ટાળ,કોલર, બેસ, બુટ, શુઝ, દાર, બિસ્કીટ, 
દવા વગેરેને !(વચાર પણુ કરવો જોપ્ત્તા નથી. 
ન્યાતોાની હિસાયતન* 

. સ્વરશાના ઉત્તેજનથી જરર હિ"દને એલે।- 
'ગિક અને આથિ”“ક અભ્યુદય થશે. હિ"દે ન્યાતોાની 
રૃઢીથી પોતાની પરપરા સાથવી રાખી છે અને 
આજે હ્ડિ'દ દુનિયામાં ઘણાજ પ્રાચીન સિષ્ઠ દેશ 
તરીકે ઉભા રહયા છે. હિ*દી આગેવાનોએ હિ'દી 
ધમના સિહ્ાાંતાને_ યોગ્ય માન આપતા. રહી 
-્યાત્તાના પૂરાણા કિલ્લાને ચાલુ રાખવા માટે 
"મેશા પ્રયત્ન કરવો] ઇએ છે. હિ'દીઓમાં, 
હિ'દુઆએ પહેલા હિ"દુગપ પછી હિ'દી રહેવુ” 
ધટે છે, અને સુસલમાનાએ પહેલા સુસલમાન 
“રહી પછી હિુ'દી રહૅવુ' જોઇએ છેઃ - 

દાર્‌ નિષેધ 

' હિ'દી આગેવાનોએ ન્નહેર હિત માટે માદક 
પદાર્થોના પીણા ઉપર અ"“કુશ મકવા ઉત્સાહ- 
પ્ૂવ'ક' ઉપદેશ આપવો જેઈએ છે, વેથી હિ"દ 
ધણીજ ક“ગાલિયતમાંથી બચી જશે, હિ'દનુ* હિત 
“૬રકના ધમ'નુ' સ*પષુ* રીતે રક્ષણુ કરવા ઉપરજ 
આધાર રાખે છે. હ્ડિ,દી આગેવાનોએ લૈ ઉપરાંત 
'ગાયોાનુ' રક્ષણુ કરી. તેમનો જથ્થો વધારવો 
“કોઇએ છે. તથા દુધાળાં અતે ખીન્ન* મ્રાણીન 
એની કલલ અટકાવવી ધરે છે. ર 


ધર્માચાય નો! વિખવાદ. 
(જ) 


જેઓ હિ'દ ધમના આચાય* હોવાને દાવેદ 
રે છે, તેમણું પોતાના આચસારવિચાર સ'બ'ધી 
સામાન્ય ખહાણુઃ કે ઉપદેશકો કરતાં વધારે 
સાવધાન રહેવાની જરર છે. જેઓ ધર્માસન 
પર વિરાજે છે, તેમણે પોતાની પષદ્દી કે પાતાના 
ધર્માસન પ્રતિ લે।કેનુ' અવશ્િચષ્ટ રણહેલુ' માન 
જળવવુ' હોય, તો તેમણે પોતાની પીઠના પ્રવ 
ચ્યાચાર્યોની પ્રચલિત રટીને તિલાંજલી આપા, 
અન્ય પ્રકારે વત*વુ* ધષ્ટ નથી. ધર્માધિકારી કે 
ધમાંચાય*નુ' વાસ્તવિક કતવ્યક્ષેત્ર ધમ છે અને 
તેની સીમાનુ' ઉલ્લ"ધન કરી, રાજ્યની તિના 
ક"ટકમય ક્ષેત્રમાં વિહર્લુ' ઉચિત નથી; કારષુકે,, 
હિ'દનો નવભાવનાથી પાષૉાતેઃ અને પુષ્ટ ચતો 
વગ*ધમાંચાયના એવા આચરણુને મોન્યજત્તિથી 
સાંખી શકે તેમ સ'ભવિત નથી; પરતુ, 
જેઓને ભરમ'્યાહને સયના તેજસ્વી કિરણામાં 
પણુ અ'ધાર્‌ જણાય છે અને મશાલની અગત્ય 
પડે છે, તેવા કેો!ઇ ધર્માચાય* રાજ્કીય ક્ષેત્રમાં 
ઉપદેશ આપવા નીકળે ત્તાો તેઓને ઉપદેશ કેવે! 
હોવો જોઇએ, તે કહેવાની વિસે « અગત્ય નથી. 
છતાં, એક ધરમાંચાથઃ'" ધમના ગ્રદેશ્ને 
ત્યાગી કાંગ્રેસના રાજદ્દારી નેતાઓને શિખામષ્યુ- 





હ 


આપવા ખ્હારઃ પડયા છે. કોંચેસ એવુ' સ્થાન 
છે કે જર્યા હિ'દની પ્રશ્નની દરેક ન્નતિની વ્યાકલ 
હાજરી આપે છે. જયાં પારસીખ'ધુએ, ગ્મ'ગેઝ 
સુહદો, સુસલમીન બિરાદરે। અને જેને ધમાંચાર્યો 
અસ્પસ્ય ગણે છે, તેવી કોમના માથ્યુસો અને 
તેમની સાથે સ'સગ'* રાખનાર એકત્ર મળે છે. 
ન્યારે તેવા સ્થાનમાં જવાનુ” કે[૪ પર્માચાર્ય* 
યોગ્ય વિચારે છે, ત્યારે ખીન્ન ધર્માચાય*ને કૉગેસના 
ન્નણીતા નેતા તરફ આક્ષેપ કરવાનુ" યોગ્ય 
લાગ્યુ છે અને ક્રાંગ્રેસના પ્રસુખ જોગ પતિકા 
બ્હાર પાડી છે. એમ કરવામાં ધર્માચાય*નો શૂ" 
ઉદ્દેશ હશે, તે સમજવુ* કાઠેન છે. શુ” કાંગ્રેસના 
માનનીય પ્રમુખ એક ધમાંચાય'ના ઉપહસનીય 
વિચારોને માન્ય કરે, એમ સ'*ભવિત છે? જો 
કગેસનેો પ્રમુખ કેઈ સુસલમાન બ'ધુ હોત, તે! 
તેવાને એવો ઉપદેશ આપવાની કે તેવા તેમના 
ઉપદેરાને સાંભળવાની દરકાર પણુ કરે તેમ 
છે? શુ" સ્ુસલમાનેો, જેનીઓ, ઇસાઇઓએઓ, આ 
ધર્માચાયની આતાને કોડીની પષ્યુ ગણે તેવો 
સ'ભવ છે ખરા? શ' સ૦ ગાળીલપર કોંસેન 
સના પ્રમુખ, એ હાઇક્રાટના ન્યાયાપધીગ્રા છે કે 


તેમને અપીલ કરવાથી ગાંધીજને તેમના વિચાર 
અદલ શિક્ષા કરી શકે? તેએ પાતાના પત્રના 
ગાર'ભમાં જણાવે છે કડ. 


ડે 

“જટલાક કેંગ્રેસના પાજી સુસ્ત સુધા- 
રકા છે.?” 

જમાનાના અ'ધકાર પછી આ શુ 
જગદ્્‌ગયુરની એડીસન સમાન અપૂવ* રેોધ છે? 
અહે મજેભાગ્ય !. આપ આમાોૉં નવુ' રા” કહે 
છેઃ? નન્‍ેઓ. દેશના બનાવોથી વાક્રેક રણે છે, 
સે સાશી રીત્તે ન્નણે છે કે કોંગ્રેસના નેતાઓનો 
ચોકકસ વગ'* સુસ્ત સુધારકોાનોા છે. આગળા વધીને 
થમા ધર્માચાય' જાવે છે કે :--. 

“ખીન્ન, અસ્પ્શ્યોનો ૨૫ર કસ્વાથી અને તેમની 
સાથે ભળવાથી કજ્રિટિશ 'ગુલામગીરી (દ#કાવે૦ળ) ની 
જ્ુ'સ્રીમાંથી રાજકીય સુક્તિ મેળવી રકે એવા અભિ- 
માચના છે.” 

બ્રિતિશની ધુ'સરીથી છ્ઠટવાને મારે અસ્પ- 
સ્થાનો ભ્પશ' કરવો, એવુ” હ્હિ'દની રાજ્જીય 
ઉશતિ કરનાર વગે* કયારે કહયુ” છે, તે ધર્મા- 
ચાય'શ્રી જણાવશે ખરા? અ'ત્યજોના સ્પશ'થી રાજ- 
કીય મુકિત મળે એવુ' માનનાર કોઇ મખ? હોવો 
જોઇએ અને એવી માન્યતા ધરાવનાર વગ” 
અસ્તિત્વમાં છે, એમ કહેવુ" એ કવળ અગાન 
છે. હા, એક વગ એવા છે કે'ન્યાય અને 
સ્વાત*ગ્ય સવ તે માટે સમાન છી અને તલથીજ 
જાંગ્રેસ પોતાના દાર સવ'ને. માટે ખુલ્લાં રાખે 
છે. ત્રાવણુકોરમાં પૂજે" હલુ લેસ, અ'ત્યજોને 


૧૦ 


નેવુ' કદમ રાજમાગ'થી દૂર ચાલવાની ફરજ, 
કૅ।€૪ઃ વણુ રાજસત્તા પાડી શકે, એ જમાને હવે 
વહી ગયો છે. વિશેષમાં આ ધર્માંચાય* 

“ઈચ્છે છે અને આજ્ઞા કરૅ છે કે (૨૪]૦17057 
કાંગ્રેસનુ ખ'ધારણુ ૨'જકીય હોવાથી તેગે ધર્મના કે 
સામાજકન-્ધામિક મકશ્નોને હાથ કરવા નહી.” 

એ નવાધની વાત છે કે આવી આસજ્તા કર 
વાની જરૂર જણાઇ, કારણુકે, રીપવાન વિ'ક્લ 
જવા શત્તાબ્દિની ધોર નિદ્રામાંથી જ્નત્રત થયેલા પષુ 
જણે છે કે કોંગ્રેસ ધમ*ના વિષયમાં હાથ બધાલતી 
નથી, અને તેથીજ કેોઇપણુ કોમના ધર્માચાય*ને 
-એવુ' ફરમાન કાઢવાની અગત્ય જણુઃ૪ નથી 
આટલુ” હતાં ન્નણે કૉંગ્રેસમાં કામકાજ કરતે! વગ5 
આવા કાયથી અનસ્સાન હોય તેમ અને નાણુ 
તેમનો આગસાધારી હોય તેમ, આસત્તા કરવાનુ” 
સાહસ કોઇ કરે તો તે કોંગ્રેસના બ'ધારણુથી 
અને વસ્તુસ્થિતિથી કેવો અન્તાન હોવે! જોઈએ, 
તે ડણહેવાની આવશ્યકતા નથી. 


(૨) 
આગળ જવાં એ ધમાંચાય* રૂદન કરતા 
જાવે છે ક :-- 


' સ્વ. દેશભક્ત દૃપ્દાભાઈ નવરો”, કર ફોરોજન- 
"શાહ સહેતા અને માનનીય ઓન ગેદખલે અને લોકમાન્ય 


સનક* 
મક 


૮5 
જ... 


૮ 


તીલક્ના મરણુ પછી સવ ગાધીજી કૉમેસતા જતનસર્વસ્વ 


કે પ્રાણુ ખન્થા છે ગેટલુ'” નહી, પણુ હિંદુસ્તાનની એ 
રાન#ટ્રારી મહાન સંસ્થાના મુ'ય સ ચાલક બન્યા છે. 


આમાંનવુ શુંછે? ર' લોકોથી આ વાત 
અખત્તાત છે? જ્ગદ્‌ગુરૂના ફ્રરમાન વગર લોકા 
રા' “નણી શકે એમ નથી ? ખધા ન્નશે છે કે 
સન ગાંધી હિ'દના સવ'સ'મત નેતા છે. 
કદાચ કોઇ જગતના ગુર્‌ ડણેવરાવનારને ન 
ઓળખતુ" હોય, એ સ'ભવિત છે, પર'તુ, અન 
ગાંધીના નામથી . અત્યારે ક્રાઇ હ્િ*'દમાં 
અઝસાત નથી, અને તેએ કોાંગેસના કતા 
કાર્બતા થઇ પડયા છે, તેથી નાોકરશાહી સિવાય 
જઇને અફસોસ કરવાતુ' કે વિભ્રાપ કરવાનુ 
કારણુ નથી. આગળ જતાં મહાન ધર્માચાયર* 
જણાવે છે કેઃ:-- 

“સવ ગાધીની સ્તરાજ્ય સબધી કલ્પના, દેશમાં 
કેળવાયલે વર્ગ અને કાંઞેસ મચાસ કરે છે તેનાથી તદન 
શિન્ન છે.” ર 

શુ" આ યથાથ* બટના છે? શુ ડૉંગ્રેસની 
કલ્પના સન ગીની ડલ્પનાથી તદન ભિન્ન 
છી? જો એમ હોત તો રા માટે કેંગ્રેસે-કાંગેસ 
ના આાાષ્ધમાન નેતાઓએ માત્ર બહુમતિથી નહિ 
પણુ સવાંતુચતિયી -સ્વરાજ્યનો ઠરાવ પસાર 


યૂ ન્‌ 


ચ્યો? શુ કાંગ્રેસર્માં ખુધ્ધિમાન માણસો ન હતા? 
શ” કંગ્રેસમાં બધાય જણુ મખ* હતા? સેસ 
માનવાને સામાન્ય માણુસ પણુ ખમચાશે, કારણ 
કૃ રદૃશના વિદ્દાન અને ધુરીણુ નેતાઓને ખુધ્ષિ 
વગરના લેખવાતનુ” સાહસ તે! ક્રેોઇ ફળડૃપ 
ભેજા"'જ કેરી શકે તેમ છે. કાં તો લોક અને 
નેતાએ! કર્ચ જ જઇએ કે એવુ' કષન 
કથનાર. કાંતો 'ળવાયજે। વગ'' અને 
પક્રાંગ્રેસ પ્રયાસ 2૨ છે તે અને સન ગાધીની 
કલ્પનામાં ફેર નવો કે આચાય-ત્રીના કધનમાં હડ- 
હડતુ' અસત્ય છે. અહા! આ કલિયુગમાં 
ધમ'નેોા પ્રચાર કરનારા, કેબુ' સત્ય વદે છે લેને 
આ નમૂતે છે. વળો આશ્ચયનીો વાત એ છે ક 
આચાય*ત્રોને સન ગદંધીના સ્વરાનક્ય સ'બ'ધી 
વિચારાને પોતાની ન્યાયની તલાથી પરીક્ષા ડરી 
'ાંગ્રેસ સમક્ષ કકવાનોા શ્રમ શદ માટે કેવા 
પડયો હશે ? શુ કૉચેસના સભ્યો અવ ગદપી- 
ના વિચારોથી અણુવાકેક છે? કોંગ્રેસે ૭1 
“અન્કવાએર) કમિશન નીમી કોઇને? અભિપ્રાય 
માગ્યો હતે1?ઃ આગળ જતાં આચાય પીઠને 
શોભાવનાર પરમ વિદ્દાન વ્યકિત જણાવે છે ક્ેઃ-- 


“સ૦ સપધીના વિચારો એવા તા વલક્ષણયૃ રતે 
એક્પક્ષીચ અતે ગ્મપક્ત્ર છે કે હિંદના ભવિષ્યને અક્તી 
વખતે તને કેટલું માન આપવું” અને તેમના નેળૃત્ગન 
કેય્લે અરો અનુસરજ તે દેરો નિશ્ચિત કરવાનું છે” 


૧૩ 


અહે, મહેભાગ્ય! રશે ત્તો સર્વાનુમતે 
નિશ્ચય કર્યો છે અને દેશને આવી સલા$ની 
અપેક્ષા નથી. સ૦ ગદધીજના પ્રયત્નો કેવા છે, તે 
પ્રનત ઉતમ રીતે પીછાને છે અને તેથીજ આ 
દશના₹ આખબાળરહ્,, સવ, રાજ્કીય ક્ષેત્રમાં 
તેમના તેતૃત્વતે માન્ય રાખે છે. સમથ* વક્તાઓ, 
નિપૂણુ પ'ડિત્તા, ન્નણીતા દેશભકતે! મીન પાલ, 
સીન દાસ, સીટ આવર વિગેરેએ અને પ્રન્નએ 
પણુ તેથીજ ત્તેમના ઠરાવને પુષ્ટિ આપી છે. 
સાનરૂપી જક્ષની શુષ્ક ડાળપર ખેસી ઘધુવડની 
માફક 1મેથ્યા પ્રલાપ કરવો એ સમયને ઉચિત્ત 
નથી અને અ'ધકારમાં પડયાં રહેવુ' એ જૃષ્ટ 
નથી. આગળ જતાં પવિત્રવૃતિ' ઘેોષણુ। કરે 
છે કે તેમને સન ગદંધીજના રાજકીય વિચારો 
સાથે લેવા દેૅવા નથી. જો ખરેખર આમ હોય 
તા કૉંગ્રેસના પ્રમુખ જોગ પાત્રિકા બદાર્‌ પાડ 
વાની રી આવશ્યકતા હતી ? જો આપની માન્યતા 
કહૈ છે1 તેવા પ્રકારની હોય તો સન ગદંધીજ 
ના “વિચાર એક પક્ષીય' છે અને '“કીંગ્રેસ જેને 
સાર પ્રયાસ કરે 'છે તનાથી કૈવળ ભિન્ન છે' 
એમ કહેવાનુ તાત્પય શુ”? એક મુખે એક 


શા, 


કહેનુ' અને ખીન્ન મુખે ખીજ વાત કરવો, એ 
ક્રેઇને માટે શોભાજનક નથી, તે! પછી જગદૂચુરૂ 
કહેવરાવનારને લો એ શેભાજનક નહિ, પણુ 


જ્૪ 


હાનીજનક છે, એ નિઃસ”શય છે. જગત્‌ મિથ્યા 
માનનાર, માત્ર અહમને જ સત્ય માનનારને આવી 
ઉપાધિમાં પડવાથી શ્રેય શુ' છે ? આજ આટલે--: 
થીજ વિરમી હવે પછી ખીન્ન ભાગની અમે. 
સમાલે।ચનામાં ઉતરીશા'. 


(૩) 


. ગયા અ'કમાં ધર્માચાય*ના રાજદ્દારી વિચારે 
કવા છે અને રાજદ્દારી ક્ષેત્રમાં લેવાદેવા ૭૪ 
નથા એમ જણાવવા છતાં, રાજ્દારીં ક્ષેત્રના 
ક“ટ્કમય ગ્રદેરામાં ધર્માચાય” વિહર્યા છે, તે 
જણાવી ગયા. આજ તેમનાં પત્રના કેટલાક 
ખઆછીના ભાગની સમીક્ષા આપણે કરીશ. શ્રી 
૨'કરાચાય' જણાવે છે કેઃ-- 

સત ગાંધી પોતાની પ્રલૃતિનું રાજકીય ક્ષેત્ર ત્યાગી, 
અસ્પશ્યત્વના અતિ નાજુક સવાલને હસ્તસ્પરા કરી 
ધર્મના ક્ષેત્રમાં સઆાથું માર્‌ છે અને તે-સ૦ ગથી 
સાને છે કે હિંદૂ ધમરાસ્ત્રામાં અસ્પર્યની કલ્પનડ પણુ 
પાપષમય જી.” ર 
જો પ્રત્યેક મતુષ્યતે ધમ શુ, તે ન્નણુવાની 
અને તેને અનુસરીને વત'વાની ફરજ હોય, તે! 
પછી સ૦ ગાંધીજીને ધમ શુ”, તે વિચારવાની. 
અને નણુવાની અગત્ય શા માટે નથી? સન્‍૦- 


રષ 
ગાંધીજને તેમના પર્માચરણુને લીધે, તેમની 
સત્યપ્રિયતાને લીધે, તેમનાં વિશપષ્ધ વતનને 
લીધે, લેકે! સહાત્માના નામથી સ“બોધે છે. 
જે તેમનામાં એવો ચશૃષ્ધ ધમ'ભાવના ન હેત ' 
ત્તા લેકે તેમને મહાત્મના નામથી નહિ, પર"વુ, 
“દેશનાયક,' “દશભકત,' “લેોકમાન્વ' આદિ 
વિશેષણુ!થી સ"બાોધન કરત. વળી ધમ*તે માટે 
ભગવાન સનુએ આત્તા કરી છે કે:-- 
તસ્માછીર્થ શદામાર્થ નિસ્વ વસ્તિઝમાગ્ને : 

એ ધમના આચાય*બ્ીને સ્મરણુમ! નહિ 
હૈય ! નવાઇની વાત તોઃ એ છે ક ઝગ ધમની 
રકહ્યઞાને ચાટે તત્પર થયા છે, તે ધ લઢેત્રનેઃ 
ત્યાંગી રાજનીતિના વિવાદાત્મક ક્ષેત્રમાં ગિચરી, 

“સગ ગઅદંધીજના રાજઇીયઃ વિચાર લોકમત થં! તદન 
(ભન્ન જ.” 

એમ કહેવાની ધૃષ્ટતા .બતાવવ લાગ્યા છે. 
પૂચે'ના ધર્સાચાર્યો વેદના પઠનપાહનમાં અને 
નિત્વક્મ'માં મચ્યા રહેતા હતા. ત્તેએઃ ર1જન- 
“નીતિના ગહન અને કુટિલ પ્રશે! સાછે સ'બ'ધ 
રાખતા નહતા. પર“તુ, આછુનિક સમયમાં ધર્સા- 
ચર્ચાએ પદટનપાટનને તિલાંજલી આપેલી હોવાથી 
કાઇ વ્યકેતના રાજકીય વિચારોની ખખર લેવાની 
તેચને ઝુરસદ બહુ હોય એમ લાગે છ. અદથીજ 


૧૬ 


કદાચ ધમ'ખોધને બદલે સ૦ ગાંધીના રાજજ૪ીય 
વિચારો ખોટા હોવાનો ખાધ કરવે! કોઇને શ્રેયસ્કર 
ભાસતે। હશે ! વિશેષમાં શ્રો શકરાચાય” પોતાના 
ફરમાનમાં જણાવે છે કે:-- 

સનત ગાધીએ ધાર્સિક સાસા હિંરુઓની નાડ 
વર્યા વિના તટ વિદ્ઠાન સડપષિઓએ હિંદુ રારા રચ્યા 
હે, તેમને ધએોતાના “નવજીવન' ના અંકમાં સેૈતાન તરીકે 
વર્ગવી પોતાના અભાપ્રાય બેધડક ન્તહેર ક્યા છે 

હ મહાનુભાવ | આપે 1)૯૪૦ઘદ ધામિ*ક 
અને 1૦8-સાચા એ બે વિશેષણ્‌ાના લક્ટણુ 
આપ્યાં હેત તે! ડીક પડત. શુ' લખાણુનતોા 
આશય એમ તો નથીને કે નએ ભન ગાધીજના 
વિચારે।ને માલ્લ લેખે છે, તે વાસ્તવિક હિ'*દુ 
નથી? વળી સ૦ ગ।ધંધીજએ એ વિચારો ધામિક 
હિ'દુઓના છે એવુ' ક્યે દિવસે કહુ છે? એ 
તા તેમના વ્યકેતગત વિચારો છે, એમ સ્પષ્ટ 
જખણુવે છે. વળી આપથ્રી જણાવો છે તેમ 
સ્મૃતિકાર મહાન ગઞગડપષિઓને ગાંધીજએ 
9એ કયારે “નવજવન'માં સેતાન કહી સ'બાષ્યા 
છે? જે સ્મૃતિકારાને સેતાન કહલ્યાનુ' આપ 
દર્શાવશે તો! અમે મુકતક*ઠે અમારી ભ્ય હશે 
તા સ્વીકાર કરીશુ, પણુ અમે ન્નણીએ છીએ 
ત્યાં સુધી સ૦ ગદંધીજએ ત્રદષિઓને, સ્મૃતિકારોને 
*સેતાન' કહયા હેય એ સત્ય નથી. આપ ન 


૧૫૭ 


સ્માતકારાને માટે લખો છો અને જેમને મારે 
લાગણી -ધરાવો છે, તેમાંના પ્રન્‍્ય મભનુએ 
લખ્યુ છે કેઃ-- 


શસ્ત ત્રમાસ્તિગ દ્રવાત્‌ ન ત્રચાળ લસ્વમવપ્રિકન્‌ ॥ 

ત્રિયં નાઝલ ત્રયારેજ પત: સનાતન: ॥ 

એ કદાચ આપતે સ્મરણમાં નહિ હોય. 
નહિ તો, 

“સત ગાંધીલએ હિંદુ ધર્મશાસ્રપમાં શ્રધ્ધા ખોઈ 
દીધી હોવાથી તેમાંગે અત્યાર સુષી કોઈપણ કાર્ચ માં કે 
હિલચાલમાં વેજય મેળવ્યા નથી. 

એમ લખત નહે, પણુ આ શ* સત્ય 
છે? જે ધમના આચાય* માત્ર નહિ પણુ જગરૃગર 
કણેવર્‌ાવે છે, તેણેસત્ય માટે વધારે તીત્ર પકહ્ષ- 
પાત ધરાવવો આવસ્યક છે. જે સામાન્ય માણુસતે 
મારે સત્ય બોલવુ” એ પવિત્ર કર્તવ્ય છે, તે! એક 
ધમાંચાય“ને માટે વધારે પવિત્ર અને આવસ્યક 
કત*વ્ય છે. જે તેઓ સત્યની અવગણુના કરશે 
તો સત્ય ભાવનાથી પુષ્ટ થત્તે। તેજસ્વી નવયુવક 
વગ'*, સિશ્યાવાદી ધર્માચાયાની અવગણુના નહિ, 
પણુ તિરસ્કાર કરશે તે! તેમાં આશ્ચર્ય નથી. 
અમે આ ધર્સાચાય*ને પુછીશુ* કે મ૦ ગાંધીએ 
ક્રોઇપણુ કાયમાં અત્યાર સુધી વિજ્ય મેળવ્યે! 
નથી, એ શુ' સત્ય છે ? નાગષુરને। બનાવ એવુજ 


૧૮ 


સ્પષ્ટ ઉદાહરણુ છે અને મ૦ ગાંધીજના વિરે- 
ધીઓ નહિ, પણુ કટ્ટર વિરોધીઓ તે ક્ુક્તક”ડૅ 
સ્વીકારે છે તત! ષછી ધમ ની પીઠપર આરૂઢ થઇ 
અસત્ય કહેવુ” એ કેટલુ' તિ'ઘ અને શરમ 
ભરેલુ છે ? 


(૪) 
શ્રી શારદાપીઠના નગદ્‌્ગુરૂના મન ગાધી 
જપર્‌નાં કેટલાક આક્ષપા સ'બ'ધી અસે અગાઉ 
લખી ગયા છીએ. આજ? તેમના કેટલાક ખીન્ન 
આક્ષેપાની તપાસ આપણે કરીશ]. થ્રી શારદા 
પીઠની ગાદીને દાવો કરનાર, આ શકરાચાય 
અફસોસ કરે છે ક, 


“સન ગાંધીએ [હિ દુસ્તાનમાં બાવીસ કરોડ હિદુ- 
ઓમાંથી સાત કરાડ ન્મ્ય્લી અત્યન્તેની સખ્યા જહાબી 
આતશયોક્ત કરી છે 
અ'ત્યજોની સયા અતિશયોા!કેત ભાસતી 


ડાય તેણે અને ખબીન્નના આંકડા ખોટા છે, એમ 
કહૅનારે પોતાના વાક્યના સમથનમાં આંકડા 
આપવાની આવશ્યકતા હતી, પર"તુ વિધાપીઠના 
ભૂષણે તેમ કરવાના અખાડા કર્યા છે, એ અક્‌- 
સોસજનક છે. જો અ'ત્યજોની સ“ખ્યા તેટલી 
નથી, તો કેટલી છે અને સ૦ ગાંધીજએ કેટલી 
વધારી છે, તે સરકારી સેન્સસ-વસ્તીપત્રકમાંથી 
આષ જણાવવાની કષા કરશે। ખરા? આઢટલેથીજ 
સ'તેોાષ ન પકડતાં સત્યના તીત્ર પહ્ધપાની 
ધર્માચાય જષ્યુવે છે કેઃ 


૧૯ 


1100€0"૯ 9) 116 13070€70ંક 1૦ 9૪1૦૯૪પ0વૈલ૦ 4ક1#કર્વે 
કળે 111-7111 ૧001013 :59 11 € ળૉેડતલે1૯૦' 


“આથી તે હિ'દ્એઓમસ। તિરસ્કાર ખને 
કષા ઉત્યન્ન કરવા માંગે છે? 

ટેશના કલ્યાણુ માટે તનમનથી અહોરાત્ર શ્રમ 
વેડી પ્રયત્ન કરનાર પુણ્યાત્માને માટે એમ કહેવુ 
કેત્તે હિ'દુઓમાં તિરસ્કાર ઉત્પન્ન કરવા ઇચ્છે 
છે, એ શુ* સત્ય છે ? એક ધમ'*ની પીઠ સ્થાનપર 
વિરાજનારનતે માટે, એક લે।ાકમાન્ય વ્યકિતપર 
દોષારોપણુ કરવુ“, એ શુ' શેોભાજનક છે ? એક 
સામાન્ય માણુસે, કોઇપણુ ધર્માચાયને, આવા 
મિશ્યા લાઇબલસ-બદનક્ષીભર્યા* વાક્યો! માટે 
કોટમાં ધસડયા હોત, પરતુ મન ગાધી તેવી 
વ્યકિત નથી, એ પરમસ'”*તાષતી વાત છે. ન્‍?એ। 
ધમના પીઠસ્થાન પ્રતિ આદરના સક્ષુથી ન્ડુએ 
છે, તેએ પણુ આવા પ્રકારના મિથ્યા દોષારા- 
પણુથી ખિન્ન પામે છે, એટલુ'જ નહિ, પણુ 
જહિ'દુ ધમના આચાર્યા પ્રતિ શ્રષ્ધા સદાને 
માટે ત્યજી દે છે, ધરમાંચાર્યોં વેળાસર ચેતશે 
નહિ તે ત્તેમનાં આવા આચરણ પીઠસ્થાને 
ભય"કર દશામાં લાવી મુકશે, અને તેને! દાષ 
“હીવાઉટ' ક '“રીયલ' હિ'દુઓનાો નહિ પણુ 
તુમનાજ લેખાશે. જો કોઇ સરકારની પ્રીત 
સ'પાદન કરવાને માટે એમ કહેવા નીકળે કે 


ન્ર્‌૦ 


સ૦ ગાંધી કોમ કોમ વચ્ચે વેમનસ્ય ઉત્પન્ન 
કરે છે માટે તેમને છુટા ફરવા દેવા સલામત 
નથાો તો એવા માણુસના કહેવાને કેટલુ' વજન 
આપવુ* તે સરકાર સારી રીતે સમન? છે. એવો 
દેશદ્રાહ કરનાર કોઇ બાહાણુ કે બાહ્મણેતર ઉ૦2 
સુધી બ્હાર પડયો નથી, પરતુ એ ત્તો સર્વ જનને 
માલમ છે કે:--100015 ૪પ 812 31 1૫1301 "ર 
03૪1૦5 ૦% ૬૦ 11 ૦દ્ંઃ-ન્યાં દેવદત્તાો પગ 
દવાને ખ્હીએ છે ત્યાં ૩ખ'જનેો ધસી ન્નય છે. 
બ્રીમન્‌ શકરાચાય: ફરીથી ધોતાના એ પત્રમાં 
મથમ જણાવેલે। વિચારયુનઃ દશાવતા કહે છે કે:- 

“ન્યાં સુધી અ'ત્યજે બાકીના હિંદુઓ સાથે ભળો 


નાહ્‌ ત્યાં સુધી [હુ દસ્તાન રાજષીય રીતે સવત ત્ર બતરે 
નહિ, અવૃ* સ૦ ગાધીનુ ધારક નિલક્ષણુ છે.” 


અમે અગાઉ જણાવી ગયા છીએ અને 
ફરીથી જણાવાએ છીએ કે, કોઇ મૃખ*માં પણ 
મૃખ્‌ સાણુસ એમ ધારી રાકે ર્નાહે કે અ“ત્યજેોની 
સાથે ભળવાથી હુ'દ રાજજછીય સ્વાત'તશ્ય મેળવી 
શકશે, જે કળકુપ ભેન્નમાંથી આવા ' વિચારે 
પમ્રસૂત થયા હોય તેને કેવુ' લેખવુ', તેનો વિચાર 
હિ'દુ વાંચકો સ્વયસેવ કરી લરેો. 
મહારાજશ્રી જણાવે છે કેઃ-- 


“સનુસ્મૃતિમાં જણાવેલી અ'ત્યન્તેની પેટાજ્ઞા'તિઓઆ 
અને પેટાભાગનું હવે અ'ત્યજ્પણ્ુ ખધ થઈ ગયું છે, 
અને માત્ર હેડ, ભગી, ચમારમાંજ રહ્યુ છે. 


૨૧ 


આ ચમત્કાર શી રીત્તે બન્યો તે સમજ 
મુસ્કેલ છે. જે આપોઆપ અ'ત્યજપણું ન 
પામ્યુ' હોય, તલે! ભ'ગી, ટેડ, અને ચમાર 
અસ્પસ્યત્વ પણુ નાશ પામવા દ. જા ૨ 
ભગવાને તેઓનુ' અ'ત્યનત્વ સ્વીકાયુર"“ હતુ* ૨ 
અધુના તે નાશ પામ્યુ છે, તા ભગવાન ભનુ 
વચન મિથ્યા ઠયુ છે, એમ સ્વીકાર્‌ કરૅ।. જ્ય 
આપ હાલના ચસ્પ'ત્યજોના અસ્પૃશ્યત્વને કા 
રાખવા ઇચ્છા છે તે! પછી પેટાસાતિઓએ ગુ 
વ્યુ ત્યારે ન્નત્રત કયમ ન થયા? જેને વ 
તેઓનુ” અ'ત્યજત્વ નષ્ટ થયાનું આપ સ્વીક 
છે! તે! ખીન્નનું' પણુ નષ્ટ થઇ! શકે છે, ૨2 
સ્વીકારવુ' પડશે. કારણુ કે શાસ્ત્રની આત્તા : 
પેટા વિભાગને માટે હોઇ શકે, એ સ“ભવિત ન 

કદાચ આપથ્રીને સ્મરણુ નહિ હોય કે: 


લર્વઝાતિજુ આાન્ટછા સર્વ ત્તાતિજુ ત્રઃભળ!। 
ત્રાણબેવ્વવિ સાળ્ટાછા, ત્તાન્ટાજેવ્વવિ ન્નાછાળા । 

જો આપને ભન ગાધીજી પાંચ લ 
(આપના ગણુનાનૃસાર») અ'ત્યજો તરફ સહાતુર 
દૃખાડે ત્તે માટે આશ્રય ઉત્પન્ન થતુ" હોય 
શ્રી શ'કરદિગ્વિજ્યના ૬ સગ ના ફુ 
ક્લેોકનુ' અમે સ્મરણુ આપીશુ'. ભદરતતુ' : 
ઉજ્વલ કરનાર, પરમસપ્રન્ય આઘ શગકરાચ 


ર્‌ર્‌ 


જમતો યશનોારવ ભાસ્કરસમાન હજ તજે છે, 
અને જેમના પીટ સ્થાનપર આપ વિરાજ શ'કરા- 
ચાય ક્હેૅવાઓ છે, તેઓ શ્રી શુ' કહે છે. 
ખાતિ વહ્યવુ ત્રમટૂટ થુષ્વે: યર્વવષ્મનિફેમાસમવનેટા॥ા 
સક્ાવ્ય્ઝુ મચતુવ્વર વસાવા વટ્નીથ ર્સિમે ટરતિપ્ટા: 

અથ*;--એટલા માટે જે દઢ બઅુખષ્ધવાળા 
પુરૂષતે સધળઇ)' જગત્‌ નિરંતર આત્મરૂપે દેખાય 
છે તે ગસે તે! ખ્રાહ્મણુ હે, અથવા ગમે તે 
ચાંડાલ હે, પર'તુ નમસ્કાર કરવા યેગ્ય છે, 
એવી મારી ૬૯ નિષ્ટા છે. 

“એટલુ'જ નહિ, પણુ ઉપરના એટલે ૩% મા 
શ્લોકમાં “આ ચાંડાલ છે, એવી ખુધ્ધિનતો હુ" 
ત્યાગ કરૂ' છુ*' એમ પ્રજ્યપાદ શ્રી આચારયે 
કહયુ” છે. ઓ :-- 
અસ્વસાવનઞિ તિ ભંવ્રતિજ ટ અંસ્વગાનિવતનાસત ગિક્ય્લે ॥ 

જઓ એવા સમથ આચાય*શ્રીના પીઠ- 
સ્થાને વિરાન્ટે છે અને તેમના નામે અધિકાર 


ભોગવે છે, તેમણું આઘ્યાચાય શ્રીના વચન ચિથ્યા 
ન ઠરે અને તેમણે જે સમભાવ રાખ્યા હત્તા 
ત્તેવા સમભાવ રાખવાની સાવધતા રાખવી 
જોઈએ છે. પર*તુ, અક્સોસની વાત છે ક્ર 
હાલન! ધર્સાંચાર્યો પોતાના આ આચાય ના વચન 
પર પાણી ફેરવવા તત્પર થયા છે અને એ 
હિ'દુ ધમતી હાનીતે! પ્રસ્તાવ નહિ તો! ખાન” 
શ]* સૂચવે છે? 


ર્ર 


(') 
હિ'દમાં અત્યારના સમયના « અસ“તોષ 
સ'ખબ'ધી લખતાં શ્રોસાન શ"“કરાચાય બતાને 
અભિમ્રાય જણાવતાં લખે છે કે :-- 


“૧ કા ત] 1101100૨ 15 ૦747 તૅ૦]10૦₹&૫૯0 
૦૪10300 11009 11૬1તીાંત 15 છેલાંદજ જુક#૦ાા1રઞ્ત ્ત૦પ૫13 
130દ દાળ તલટ1" £11 £10છાાડ1 13૯0૯1 છેપઘઇ ઘાળવં€?₹ ઇક 
૦? 100૦113 «1૪1132%0130)23. 


અર્થાત કે “શ્રીમત એવા નિશ્ચિત અભિ- 
પ્રાયના છે કે હિટ અ'ગ્રેજની એડી નીચ 
નહિ પણુ અર્વાચીન સ'સ્કૃતિ-સુધારણુા તીચે 
દાઇ રહ્યે છે.” 

અણહેા સહથાનૃભાવ! આપનો અભિપ્રાય 
હિ"દના સહાન નેતાઓ, સવન સર ફિરો- 
જશાહ સહેતા, સવન દાદાભાઇ નવરાજ્જ, 
સ્વ૦ સાનનીય ભસી૦ ગોખલે, જેના મરણુને 
માટે અક્સોાસ કરા છે, તેમના દર્શાવેલા 
રાજ્કીય વિચારોથી કેવા ભિન્ન છે તે હિ'દને 
દરેક વગ સારી રીતે નણે છે. ૭તાં આપશ્રી 
એ ન ન્નણુતા હૉ તે સ્ત્રન દેશભકત દાદાભાઇ 
નવરેાજ્જતનુ' “10૦૪૦1૬)- દ્ર0વે ઈ!1-13111151) 
દિપ1૦ 11 1લૈ1દ વાંચવાની આપશ્રીને વિનતી 
કરવી નકામી નથી. એ પુસ્તકમાં સ્વ૦ દેરાભકત 
દાદાભાઇએ ખિ્રિટિશા પ"ષ્ધતિથી હિ“દનુ' દારિદ્ય 
કેવી રીત્તે વષ્યુ' છે, ત્તે સારી રીત્તે જણાવ્યુ છે. 


મ્૪ 


સ્વન ભારતસુહદ ડિગ્બી જેવા અ“ગ્રેન્ટે પણુ તે 
આંકડા આપી સાખીત કયું' છે; છતાં, 
આપ તેથી વિરૂદ્ટ વિચાર દશાંવો છે એ 
પરમ આશ્રય“ છે. જો આપ કહો છે તેમ 
હેય તો! પછી કઠ્દેંગ્રેસે ક'ધ્પણુ પ્રયાસ કરવાની 
જરૂર રહેતી નથી. ર્‌ાજષ૪ીય નેતાઓએ બિટિશ 
: અમલના સ્તુતિગાનો ગાવાં જેપ્તએ અને ડાયર 
આડવાયરના પૃત્યા માટે આભાર માનવે 
જોઇએ, કાંતો આપનો અભિપ્રાય તદન ખોગે 
છે કે કાંતો કોંગ્રેસનો કે હિ'દની પ્રશ્નનો. હિ'દ 
ભાઇએ | આપ ન્નતેજ શ્રીમનના દિવ્ય વિચારની 
પરીક્ષા કરી લેજે અતે તેવાઓ તમારા કલ્યાણુ 
માટે કેટલી કાળજ ધરાવે છે તેની પણુ એપરથી 
કલ્પના કરી લેજ્ન. ડાયર જેવાનાં પૃત્યાને માત્ર 
કેટલાક અવિચારી અ“ગ્રેજોએજ ટેકો આપ્યો છે. 
હિ'દના પ્રન્નમતથી વિરૂષ્ધ જઇ/ એવાની હરોળમાં 
બેસવા કેઈ ધમાંચાય ને મન થાય એ ખરેખર 
આશ્રય અતે ખેદજનક છે. આગળ જતાં શ્રીમન્‌ 
આચાય દેશી માલ વાપરવાની લભલામણુ 
કરે છે અને તેમ કરતાં દેશી સીગાસ*- 
ખીડીઓ વાપરવાની આત્તા આપે છે. કાઇપણુ 


આચાર્ય ખીડી પીવાની ભલામણુ કરતા નથી, 
પછી તે આચાય હિ'દુ, જેન કે “તગ ન્નતિના 
હે. દેશી ખીડી પ્રતિ આવો આચાયનુરાગ 


૨પ 


નવાપને। લ્લાગે છે અતે બત્રપાનને છથી 
ઉપમોાગ કરનાર વગે આચાય*શ્રીની .આવી છૂટ 
માટે માનપત્ર આપવા ક'ઇ પ્રબ ધ કરવો ધટે 
છે; કારણુકે ચાલુ જમાનામાં જ્યાં : ખીડીઓ 
વગોવાય, છે ત્યાં તેમના સ'રક્ષણુ| માટે તત્પર 
થઇ આચાંયશ્રીએ ખીડીના ઉપાસક્રીપર ભારે 
આભાર કર્યો છે, એમ અવશ્ય લેખવુ' પડશે. * 
પાતાના એ પત્રમાં આગળ જતાં શ્રી શ“કરાચાર્ય 
જણાવે છે કે:-- 

'હુટે જ્ઞાતિની વ્યવસ્થાને લીધે પોતાની વગશપર- 
પશનુગવ ડ:્ટિ ન્નળવી રાખી છે અને તેથી હિંદ આજે 
દુનિયાની સષાઠીપર સ.ડુથી પ્રાચીન અને સહુથી વધારે 
સુસસ્કૂત ગણાય જે.' 

જે વ્યકિત આચાય”'ના પીઠ સ્થાનને શોભાવે 
છે, તેણે પોતાના જ્ઞાનનો સારે પરિચય આપવો 
ધરે છે. હિ*દ પોતાની સાતિવ્યવસ્થાનતે લીધે 


સુસ'સ્કૃત ગણાય છે, એમ માનવાને આધાર શા 
છી? વળી પૂવે ત્તાતિવ્યવસ્થા જેવુ" હતુ*જ 
કયારે ? પૂવે" સાતિવ્યવસ્થા ન હતી, પર'તુ વષ 
જ્યવસ્થા હતી અને તે સત્ાતિવ્યવષ્થા કરતાં 
ભિન્ન પ્રકારની હતી. ગીતામાં ભગવાને કહ્યુ' 
છે કેઃ 

જાનુર્વન્ય મયા વવ્ટ શુળ જતે ચિમામશ: 


વળી 
જેક વળાતિટ્‌ થર્ય વૃશેવાસિવષિકિદ !॥ 
કિયાકમેનતિમામેમ વાણુવળ્થ બઘવર્વિયમ્‌ ॥ 


રદ 


વળો મવાભારતના શાંતિ પવના ૧૮૮ 
માં અષ્યાયમાં ભગુ ત્રરષિ ભારકાજને 
કણે છે કે :--- રી 

નવિનેપાસ્તિ વળનાં લવે ન્રાશ્મિટ્‌ સમત ! 

તળા વૂને લવ્ટં દિ જમનિધળસા મતમ્‌ ॥ 
અર્થાત કે:--બલઉાએ સ્જેલું' આ સવ 
જગત્‌ પ્રવે* બાહ્મણુ ન્નતિવાળુ” હતુ', ક*ઇ વુ 
ભેદ ન હતેો।; પણુ પછી કમે? કરી વણુત્વને પામ્યુ". 
ઉત્તમપણુ' નજતિથી નાહે પણુ વિશષ્ટ 
ગ્ુણુથીજ ગપ્રાપ્ત થાય છે. જૂએ શુક્રનીતિ ૪ યુ" 
પ્રકરણ, 
વિશામિત્રો વસિવ્મ્લ મતમા નાસ્ફાફ્ય: 
તવાનિક્જેઃ ચવ્રાત્તા ઝતયસ્વ ન ત્તાસિતઃ 
વિશ્વામિત્ર, વસિટ્, મત'ગ તથા નારદાદી 
ત્રરદષિયે!: તપોા/િશેષે કરી ઉત્તમપણાને પામ્યા, 
“નાતિથી નહિ. પી 
વણુવ્યવસ્થા અત્યારની ત્તાતિ જેવી શ્ર"ખલા 
રૂપ ન હતી. આંતરલગ્નની છૂટ હતી. આ 
વાતને। સ્તીકાર આસચાયસ-*શ્રીને કરવો પડશે. 
સહાભારતમાંથી એના ઘણાં ઉદાહરણુ। આપી 
રકારે. ભગુત્રડષિના પુત્ર ચ્યવત શર્યાતિ રાન્નની 
કન્યા સુકન્યા સાથે પરણ્યા હતા. જમદગ્નિ 


મ્રસન્‍્નકત રાન્નની કન્યા રેણુકા સાથે પરણ્યા 
હતા અને તેમના પુત્ર પરશુરામની ખ્યાતિ 


ન્ર્‌૫૭ 


સ“બ'ધે કહેવાની જરૂર નથી. રામાયણમાં પણુ 
જેપ/!એ તે! જણાય છે કે દૃશરથ રાજાએ પોાતાતા 
કન્યા શાન્તાને વિભાન્ડક તડષિના પુત્ર તદષ્યશ્ર'ગ 
સાથે પરણુાવા હતી. આ પ્રમાણે વર્ણાન્તર 
લગ્ને થતા હતા. આ પથા શુ' શારદાપીઠના 
આચાય'ને અનુમાોદિત છે? જે તેમને મતે આવા 
પ્રકારની વ્યવસ્થામાં વાંધો ન હોય તે તેમણે 
મુકતક*ઠે સ્વીકાર કરવો, પણ્‌ એમ બનવુ” 
શક્ય નથી. આચાય*શ્રી €૬%8૬૦ શખ્દના 
પ્રયોગથી હાલની ત્તાતિવ્યવસ્થાને પુષ્ટિ આપવા 
ઇચ્ઠતા હોય તો તેને માટે શાર્મમાં પણુ પ્રમાણુ 
નથી, ત્તાતિ બ'ધને હિ'દનુ” એટલુ' અનિષ્ટ કયુ” 
છે કેતે પુરાતન કિલ્લાને નનળવવાની નહિ પણુ 
જમીનદોસ્ત કરવાની, અને સાતિેર્‌પી “બેસ્ટાઇલ”' 
ને તોડી નાશ કરવાની અગત્ય છે. સાતિબ'ધન 
શિયિલ- થતુ” ન્નય છે અને જેવતજ્તામાં તે 
કાળીના પ્રવાહમાં ધસડાઇ જવાના ચિન્હ સ્પષ્ટ 
જણાય છે, તેને માટે રૂદન કરવુ' ૨૬થા છે. 


(૬) 

' શ્રમાંચાયના સાત સ'બ'ધી વિચારે! કેવા 
છે તથા અસ્પસ્યત્વની બાખતમાં પણુ પરમ 
પજ્ય આઘદયાચાય* થ્રી શ'કરાચાર્ય ના વિચાર કેવા 
છે, તે પણુ જણાવા ગયા છીએ. આજ તેમના 


૨૮ 


. પત્રના બાજરીના ભાગની સમાલેોચના કરીશુ*. 
શ્રીમનત્‌ આચાય” માદક પદર્થાના નિષેણતી આસા 
ફરમાવે છે. આ આસત્તા વાસ્તવિક છે અને પયગ 
સાથે તેને સ'બ'ધ પણુ છે. બાદમાં મહારાજ શ્રી 
સરકારી શાળામાંથી અને સરકારની ગ્રાન્ટ-મદદ 
લેનાર શ્વાળામાંથી છોકરાને ઉઠાડી લેવાથી રેશને 
નુક્શાન છે, એમ જણાવે છે. વિધ્યાથી"ઓને સર- 
કારી કે સરકારની મદદની અપેક્ષા રાખનાર શાળા 
ક કોલેજમાંથી ઉઠાડી લેવાતી બાબતમાં આપનો 
અભિપ્રાય પ્રમાણુભૂત માતી શકાય તેમ નથી; 
કારણુકે, એ ધમનો વિષય નથી. જે શાળામાં 
આપણુ રાષ્ટ્રીયત્ત નાશ પામે છે, આપણુને અ।પણી 
પૂવ“ની સ“સ્કૃતિથી અગ્નાન રખાય છે, આપણી 
પ્ર્નફઝીય ભાવનાઓ પેોષાતી નથી અને તેને 
વિધાતક સ'સ્કારોા મળે છે તેવુ* શિક્ષણુ મેળવ- 
વાથી લાભ શે। ? શાળામાંથી ક ક્રાલે”નમાંથી 
વિદ્યાથી“ઓને ઉઠાડી લેવાથી હાની છે, એવુ” શ્રીમન્‌ 
શ*કરાચાથને કહેતા જેહ ધણા વિસ્મય થશે; 
કારણુકે આચાર્યના પીઠ સ્થાનપર વિરાજનાર, 
પાતાના પત્રમાં ઉપર શુ' લખે છે તે 
ભૂલી ન્નય છે. એક સામાન્‍ય માષ્યુસ વદતોા 


વ્યાધાતતો રોષ કરે તે!, તે ક્ષ'તવ્ય છે, પર'તુ 
આચાય*ની પદ્દી ધરાવનારને દ્ષણુરૂપ છે. અણે ર 


જલ 


મહાતુલાવ, આપ આપના પત્રના ઉપલા ભાગમાં 
તા કહે છો કે:-- 

“હે'દ અગેન ?1જસન્તાની એડી તળે નહી પણ 
અર્વાચીન સુધપ્રણુપ નીચે છુ'દપઇ રહ્યે છે.' 

ભગવન ! હાલની શાળામાં જે કેળવણી 
અષાય છે તે પાશ્ચાત્ય સ*સ્કૃતિનુ' ઝાંખુ અનુકરણુ 
છે કે ખીજુ' ક*૪? ઝૉંખુ' અનુકરથુ નહિ પણુ 
પાશ્ચાત્ય કેળવણી, પાશ્ચાત્ય દેશની પથાનુસાર 
અપાય છે.' જો હુ'દ આપ કહો છે તે પ્રમાણે 
“પાશ્ચાત્ય સ'સ્કૃતિતી એડી નીચે છુ'દાઈ જત્તો 
હોચ' તે આપનુ' કત'વ્ય છે કે તેવી કેળવણીને 
માટે આગ્રહ કે મમતા ધરાવવી નહિ. પર'તુ 
આપ આપના પત્રના ઉપલા ભાગમાં અર્વાચીન 
કૃળવણી-પાશ્ચાત્ય કેળવણીને નિ'દો છે અને 
નીચે એજ પત્રમાં એવી કેળવણી આપતી શ્વાળા 
કે કોલેજમાંથી વિધાથીઓને ઉઠાડી લેવાથી 
દશને હાની છે એમ કહો છો, એ શુ' પરસ્પર 
વિરોષ્ધ આપને લાગત્તે1 નથી? અને આવુ” 
લખાણુ, કે જે માણુસની સ્થિતિ ગાળાના ચડવા 
જેવી કરી મકે ત્તે કોઇ પણુ આચાય'*ને માટે શુ” 
ભૂષષુ।ઃસ્પદ છે ? પત્રના અ'તમાં શ્રી આચાર્ય” 
જણાવે છે કે :-- 

“એક વા'ખીજ પીઠના શાકરાચાર્ચના વેષમાં સખ્યા 
ચાખ પુર્ષા હાલમાં દેરામાં ફરે છે. તે ખીના પ્રત્યે તમારૂ 


સગ્વૈબ 


ધ્યાન ખે ચવાની આચાર્યશ્રીએ મને સ્રચના કરી છે. પણુ 
એવા કહેવાતા શક્રાચર્ય જેમને હિંદ બધમવા મૂળ ભૂત 
સિ”ધાંતાને માટે સહેન્સસાન નેવી લાગણી છે અને જેઓ 
ધર્સના ક્ષેત્રમાં તેસની ધારણ કરેલી પષદવીની ત્તેખમ- 
દારીથી અજ્ઞાન છે તેવા રાકરાચામોની ઢાલના સ રક્ષણુનોા 
આશ્રય રાષ્ટ્રીય નેતાઆ લે છે અ પરમ ઉ'ડા ખેદનોા 
વિષય છે.” 

અહી' કેટલાક પ્રશ્નો ઉભા થામ છે? 
પ્રથમ તે! એ કે દેશમાં કેટલાક લેભારાી ૨૫'કરા- 
ચાય" ઉભા થયા છે અને રાષ્ટ્રીય નેતાઓ તેમને 
માને છે. વાર, આથી શ! કોંગ્રેસના શ્રસમુખ 
“એવા નેતાઓને કેાંસેસની બ્હાર કાઢી મકર? 
શુ એવા શકરાચાય ને માનનારને તેઓ ત્તેમ 
ન કરવાથી કરજ પાડી શ્રક્શે? શુ 
તેમની પાસે એવી ફરજ પાડવાની સત્તા છે? 
જે એમ નથી તે પ્રમુખનુ' ષ્યાંન અ બાબતપર 
ખે'ચવાની' જરૂર શી છે? ખીજુ" શ'કરાચાય'ની 
સખ્યા સ'બ'ધી પણુ વાંધો છે. આપ 
“સ'ખ્યાબધ કહે છો એટલે કેટલા? શ કર્‌ા- 
ચાય*ના “વેષમાં' અને “કહેવાતા શકરાચાય” 
એટલે ૨|'? આપ પણુ એવા નથી એનો 


આાધાર શે? જ્યારે. કહેવાતા કે લેભાચ્રુ 
શ*કરાચાયનતે સાટે કોંગેસના મગ્રમુખનુ' 
પ્યાન ખે'સવાનો આપે શ્રમ લીધે ત્તે1 ખરા 
શકરાચાયના લક્ષણા પ્રમાણુ અને સાખીતા 


પ્ટુન્‍ 


આપશ્રીએ જણાવી હેત તે! ઉપકાર થાત. અને 
ખરા ખોટાની પરીક્ષા કરવાનુ* કાય* ઘણાને 
સુલભ થઇ ન્નત ! આપશ્રી શારદાપીઇના બાન્ન 
શા'કરાચાય'ને માટે તો લખતા નથી ને? વાંચન 
નાર્‌! જેોઇ/ રાકશે કે “કહેવાતા? અતે “શ'કરાચાય'ના 
વેષમાં ફેરનારા' કણૈવાની મતલબ શી હોવી 
જોઇએ. એ અતિ ખેદનેો વિષય છે કે ધર્માચાર્યો 
આવા પત્તો લખી કેવળ હિ*દુ સમાજમાં નહિ 
હિ'દુ સમાજની ખ્ઢાર પણુ આવી ગોલા 
લડાઈથી અને એકમેકપર આક્ષેપધી હિ'દુ 
ધમ ને નીચુ" જ્ેવરાવે છે એક વેપારી 
પોતાના માલતે શ્રેષ્ટ અને કે ઉતમ દર્શાવતા 
ખીન્ન સાલતે ઉતારી પાડવા ગ્રયત્ત કરે, તેવા 
પ્રયત્ના ધમના આચાયૉને શેભલાજનક નથી. 
ખર્‌' કહયુ" છે કે સ્વાર્યોષોા( નેવ વક્થતિ અમે 
તેમની પોતાની શેોભાને માટે, હિ'દુ. -સમાજના 
ગારવને માટે, આચાય”*ની પીડ પ્રત્યે અવરિષ્ટ 
રહેલા હિ'દુઓના માનતે માટે, પોતાના સાધુ- 
ત્વને સારે, આવા ગમ્રયત્નોથી દૂર રહે એમ 
ઇચ્છીએ છીએ. અસે વિરાધ માટે આ લખતા 
નથી, પર“તુ તેમના તરફ આદરભાવથી પેર્‌ાઇને 


લખીખે છીએ અને જણાવીએ છીએ કે આવી 
ભ્રુલ્લક તિ દર્શાવનાર પ્રયત્નો તેમને પાતાને 
અને હિ'દુ સમાજને હાનીજનક છે, 


ઝુલામગીરી ખરાબ કે 
પણ 


”. ,.., ક 
ગ્રોદ્ધનીં ગુતામગીરી તો બધી જન્નતની 
ગુલામગીરી કરતા ખજયાખબ છે. 


સાટે 


સુક્ત થવુ હોય તે 


બ્રાહ્મણોનો. વિદ્રોહ. 
છપાય છે. 





મલવાનુ' ઠકાણ: 
“હિંદ્સ્થાન” 
૧૨-૧૬; બેન્ક જેરીટ; સુ'બદ., 





